શિ 


(પણાં ગામડાંના ખેડુતોની 
ઉન્નતિ કેમ થાય? 


લેખક. 


છોટાલાલ બાલકૃષ્ણુ પુરાણી. 


આપણાં ગામડાના ખેડુતોની ઉન્નત 


આપણા દેશમાં જે ગરીખાઇ તથા દીનતા છે તેનાથી ક્રેણુ ૨ 
સમયની આખાદી તથા સમૃધ્ધિ આપણાં પાપથી રીસાઈ જાણે નિત 
ત્યાગ કરી ગઇ હોય એમ જણાય છે. આગ લાગેલા ઘરમાંના લોક જે 
આમ તેમ દોડે તેમ આપણા દેશના લોક પોતાની દુ:ખપૂણું સ્થિ 
કાંકાં મારે છે; પણુ જેમ પાંજરામાં પુરેલું પ“ખી ગમે તેમ તરડૂ 
સ્વત'ત્રતા પ્રાપ્ત કરી શક્તું નથી તથા તેના સર્વ પ્રયત્નો નકામા 
આપણા લેકતુ' થાય છે. ખધેથી તેએ પાછા પડતા જણાય છે, 
માનસિક બળને અભાવેજ એમ થવા પાશે છે. દૂનિયાના બીના દેદે 
પોતાના ઉધ્ધાર માટે શું શું કયું” છે તેની આપણુને માહીતિ નથી. વળી 
પદ્ધેતિસર અને અગમખુધ્ધથી તથા નિ:સ્વાર્થ વૃત્તિથી કાર્ય કરનારાં મંડળો 
નહી જેવાં જ છે. તો આવી પરિસ્થિતિમાં શું કરવું જેઇએ;, કઇ પદ્ધતિએ, 
કાર્ય શકય છે તે દર્શાવવાનો આ લેખને હેતુ છે. 


આપણુ દેશની વસ્તીનો ૮૦૪ ભાગ પોતાનો નિવોહુ ખેતી ઉપર કરે છે અન 
તેથી તેએ। ઘણા।ઃખરા ગામડાઓમાં રહે છે. ગામડામાં વસ્તી આછી હોય છે તથા આસ 
પાસ ખુલ્લી જમીન વધારે હોય છે તેથી સ્વચ્છ વાયુનો તથા મગતાસને। લાભ ત્યાં રહેતા 
લોકોને મળે છે, અથવા મળવો જેઈયે; છતાં ત્યાં અસ્વચ્છતા તથા રેગ પેદા કરૈ 
એવા સ'જેગો ઘણા જેવામાં આવે છે. ઘરોની પાસે ઉધાડા અને ગ'ધ મારતા ખાળ 
મુવા તથા શેરીના, ધરની પાસે જ ઉકરડા તથા મૂતરના રેલા, ગામની પાસે ઠ્ચસના 
હગલા એ ખધાં આરોગ્યની હાનિ ઠરનારાં છે. ચોમાસામાં ગામના દરેક રસ્તામાં ઘણા 
મોટા પ્રમાણુમાં માઢી એકઠી થાય છે તથા ગામની આસપાસ જ્યાં ત્યાં મોટા ગ'દા 
પાણીનાં ખાબોાચીયાં ભરાઇ રહે છે. આવી પરિસ્થિતિ કેટલાય માસ સુધી ટકે છે. 
આવા સ્થાને માં થતાં ઝેરી જતુએ તથા મચ્છરથી રોગો પેઠા થઇ ફેલાય એમાં શું 
આશ્ચર્ય, આવા કારણેથી ખુલ્દ્દી હુવા તથ્રા છુટ અને મગતાશતે લાભ નહિ જેવે 
થઇ જાય છે. 


જેમ વહેતા પાલીની અસરથી ડ્રર આવેલા નિશ્ષલ તથા ખાડામાં ભઠાઇ ગ્હેલા 
પાણીમાં કહોવાણુ તથા સડો થાય છે, તેમ આપણુ દેશમાં તથા જગતમાં પ્રવર્તી રહેલા 
વિચાર વાતાવરણુથી વિગ્ઠુખ રહેતા આપણા એ દેશબધુએતનું થાય છે. શહેરોમાં 
રહી ગસૈ તેટલું ખોલીએ, ગમે તેટલુ' કરીએ પણુ તેથી આપણે ખહુ સ્થાયી ક! કરી 
શકીશ્ુ' નહીં. ખહું તો તેથી આપણે આપણા સુશિક્ષિત વગમાં કાંક જાગુ 'વી 
શકીશું” પણુ આખર સરવાળે જ્યાં સુધી આ ૮૦૪ ગામડે ! વસ્તીમાં *. 





મૂઝરાત વિશાપીઢ ચંથાઝય 
| સસમતી જપષીરાસિટ વિમાન 


ગત્્ધામીજન [૦ન ર2 વાપ 


પુહ્તવાનું નાર જ પ્યણા ૩૬૧%૫ડ#ળ!। હત જ 


વરજછાત્િ ડત ઘય 


ક ર: ૫૩, ૨ | 


હૃગળ વધી શકીશું નહીં. આમ હોવાથી આ આપણી 

.તાર કરવાનો તથા તેમની સ્થિતિ સુધારી તેમનાં જીવન 

ના યત્ન ઢરવેો। ઈષ્ટ છે. આ પ્રમાણે તેમના જીવનમાં સુધારે 
રતી લાભોનો નાશ અથવા અટકાવ ન થાય તે નેવું જરૂરતું છે. 


હૈતુ કેવી રીતે સિદ્ધ થઇ શકે ? ગામડાના લેકે।નાં જીવનને 'ખ્યાલ 

ને કેવી રીતે આવી શકે? અત્યાર સુધી આપણા સુશ્ચિક્ષિત વર્ગે 

વલા તથા જડ જેવા ભલાભોળા ગામડાએ। માં વસતા બ'ધુએ માટે 

બથવા તેમના અજ્ઞાન તથા ભોળપણુને લાભ લઈ પોતાતુ' પેટ ભર્યું 

રઈીતાથી કરવામાં જાણે કાંઇ બહાદુરી ઠરી હોય અથવા ખુદ્ધિનો સરૂપ- 

એમ માનેલું જણાય છે. ગામડીઆની મશ્કરી ઠરવી, તેની પર રોક 

1રવે, એવે વ્યવહાર તેની જેડે રાખવામાં આવેલો છે. ગામડાઓમાં 

જીવનના ગેરલાભો વેઠી, તેની સુશીખતેો। સ્વીકારી, પોતાના તે ખ'ધુઓમાં 

ગર્‌ કરવાની હામ કેઇઇએ ભીડી જણાતી નથી. અજ્ઞાન તથા તેને પરિશાસે 

ણી ટુંકી અને સ્વાર્થી વૃત્તિ તથા ક્લેશી જીવનમાંથી તેમને ઉદ્ધાર કરવાતુ 

ધાયું નથી. કોઇ ભણેલાએ પોતે ડુ:ખ વેઠી, પોતાના જ્ઞાનનો લાભ 

॥ અભણુ ખ'ધુતે આપી, તેમની યવિિ'ચિત્‌ સેવા કરવાને શુદ્ધ 

્પ કર્યો નથી. હવે ચોગ્ય સમય આવી પહોંચ્ચો છે અને અજ્ઞાનાંધકારમાં ડુબેલી 

માપણી પ્રજાતે તેમાંથી છોડવ્યા વગર છુટકે। તથી. “ ભાઇએ, ચાલે કમર કસો, 

“ પાપણે ગામડે જઇ વસ્રીએ ? ગામડે વસ્રી આપણે શું કરીશું તથા શું કરી શકાય એમ 
 # તેતો જરા વિચાર કરીએ. 


રી હાલ ગામડાએ માં અન્નાનને લીધે તથા બીજા ઉચ્ચ આશયચોને અભાવે લેકેમાં 
પરસ્પર ધર્ષ્યા તથા અન્યોન્યતો ગ્મણુવિશ્ચાસ જેવામાં આવે છે. ભેગા મળીને 
સ પીને કાર્ય ઠરવાથી જે લાભ થઇ શકે એમ છે, તેનાથી તેએ વિમુખ રહે છે. 
પેડુ॥ના ક્ષુદ્ર જીવન સિવાય ખીજા વિચારો ભાગ્યે જ તેમને આવે છે. સામાજિક કૅ 
રીય ભાવના તેમનામાં નહીં જેવી જ જણાય છે. તેમનું અજ્ઞાન એવું તો ઘેરે છે કે 
, પે।ના ગામથી થોડેક ટ્રર આવેલા બીજા ગામમાં ક'ઈ નવીન પદ્ધતિએ ખેતી થતી 
હા અથવા તેમાં કાંઇ જાણુવા જેવું હોય તો તેની તેમને ભાગ્યે જ ખખર પડે છે. 
| પોતાના ગામથી ટ્ર આવેલા ગામમાં અથવા દેશના બીજા ભાગમાં અથવા ખીજ 
રમા કંધ રીલિએ કામ ચાલે છે, તેની તેમને બીલકુલ ખબર હોતી નથી. વળી એ જ 
અસઠિને લીધે નવીન પદ્ધતિપર કાર્ય કરતાં તેમતે આવડતું નથી અને તેથી તેએ 
ખાપ્સતદાથી ચાલી આવતી પધ્ધતિએ જ કાર્ય કર્યે. જાય છે, માત્ર ભાષણ્‌।થી, ઉપ- 
રશથોકકે પુસ્તકોના વાંચનથો આ પરિસ્થિતિ સુધરી શકે નહી. જેમ કોઇ નવીન તથા 
અપાસ્થેવ માર્ગે જતાં ઘોડો તથા બળદ ભડકે છે, તેમ મનુષ્ય પણુ કઇ પોતાના 
| અનુભવ ખૂહારને રત્ત જતાં ડરે છે. જો ઉત્તેજન તથા સહાનુભૂતિ તેમ જ તે માર્ગે 
જતો કે! [ળે તો મૃડુષ્ય તે માર્ગે જવા માટે કાવૃત્ત થાય છે. આસા હોવાથી 
પુ 


ગામડાની પરિસ્થિતિ સુધારવાનો માગ એ જ છે કે « 
અથવા મળે તેમની વશ્ચે જઇ રહેવું. 


આ પ્રમાણે ગામડામાં જઇ રહેતા સૈષ્ખરમાં અથવા મ' 
લાયકાત હોવી જેણએ તથા તેમને શુ કાર્ય કરવાનુ છે તે | 
પ્રથમ તો આ કાર્ય કરનારમાં પોતાના ખ'ધુએ માટે નિ;સીમ . 
જોઈએ. એમની સ્થિતિ સુધારવાનો ફહદ્દેશ એ જ તેના જીવ 
હાવો જેધએ. આવા માણુસે પોતાની સુજનતા તથા મમતાથા 
જવું તથા તેમના સ્ુખટુઃખમાં જભ્ઞાગ લઇ તેમના સ્નેહુ તથા પ્ર 
કરવું. શ્ીષ્ક તથા નિષ્ઠુર અથવા સ્વાર્થી ફ્રે શોખીન મતુષ્ય આ કાર્ય 
છે. જેમ મપપુડો દખાવતાં તેનાં પ્રત્યેઠ છિદ્રમાંથી મીઠા મધની ધાર 
તેમ તેનાં પ્રત્યેઠ વાઠ્ય, જુતિ અને હાવભાવમાં પોતાના બ'ધુએ। માટે 
પ્રેમ ટપકવેો। જોઇએ. વળી માત્ર પ્રીતિથીજ ઈષ્ટ સાધ્ય થઈ શકતુ નથી. "૪ 
પ્રમાણ્‌િ ભળી ગચેલા માણુસે પોતાના ઉપદેશ તથા દાખલાથી તેઓના વહેમ તથ. . 
હાનિકારક રીવાજે ટ્ર કરી તેને સ્થાને ખીના દેશેની હુક્ઠીકત સમજાવી વિવાદોર્થ 
રીવાજે તરક્‌ તથા રાષ્ટ્રીય જીવનના માર્ગ તરક્‌ તેમને દોરવા જોઇએ, આપણા દેશની 
શી છે, તથા સુધારવા માટે આપણા દેશના નેતાએાએ અત્યાર સુધીમાં શું શું - 
છે તથા હાલ શું કરે છે, તથા આપણા જેવીજ સ્થિતિવાળા અથવા તેને મળા 
સ્થિતિવાળા દેશે।માં ૨' કરવામાં આવ્યું છે તે મોહેથી કહી અથવા વાંચીને તેમને 
સ્રમજાવવું જોઇએ. આ બધું કહેવા તથા સમજાવવા જેટલું જ્ઞાન તેને હોવું ન્‍ેધજ 
વળી શમે ઠાય માં ખીનએ। પણુ તેને ઘણી સહાય કરી શકે છે. જેને વધુ અવકાઢે 
હય તથા જેએ તે વિષયથી પર્શિચત હોય તેમણે તે વિષચોપર લેખો લખં 
ગામડામાં કાર્ય કરતા સભ્ય તરફ મોકલી આપવા જેરએ તથા પ્રસંગ પડેતો ૬, 
સમજાવવા નનેઈએ. 


આ ઉપરાંત ખીજું ઘણું અગત્યનું કામ તે સભ્ય કરી શકે એમ છે. ખેડુ ભા 
સુખફુ:ખનો આધાર ખેતીની પેદાશ પર છે. ન્તે સુધરેલી પદ્ધતિએ ખેતી કરના 
લાભ તે પ્રત્યક્ષ કરી દેખાડી શકે તો ખરેખર ખીજા ખેડતોને પોતાની ખેત્માં 
તેવો સુધારો કરવાની વૃત્તિ થાય. આ ઉપરથી જણાય છે કે ખેડૂતોની શતિ 
સુધારવાની ઇચ્છાવાળા માણુસ જે ખેતીવાડીની ઠળા જાણુતો હોય તો તે પેટના 
કામમાં વતા સકૂળા થાય છે. જે કોઇ મ'ડળ આવું કામ કરવા તૈયાર થયું હેતે 
તેમાં દેશી તથા સુધરેલી રીતની ખેતી જાણુનાર એક માણુસ હાવો જેઈએ. “નાને 
જે જીલ્લામાં કામ કરવાનું હોય તેમાં આવા માણસે અથવા મ'ડળમિીન 
ખરીદી લેવી જોઈએ કે જેથી તે ખેડ્તોની અ'દર રહીને સ્વત'ત્ર રીતે ? * ધનો 
ગુજારો કરી શકે તથા પોતે ધારેલા પ્રચોગે કરી દેખાડી શકે. માત્ર આ પ્રમાણે પ નવા 
પ્રચોગો.તથા અખતરા ઠરી અટકવાનું નથી, પર'તુ બીજા ખેડતોને ઉત્તજીત, છ તેવા 
પ્રચોગે। ૨ તે અજમાયસો કરવાને પ્રેરવા જોઇયે તથા તેવાબ્ચોગોકરવામાં તેરમાં “તેટલી 





એ. પ્રથમ પ્રગનાસ ઘણ્‌। અઘરો જણાશે પણુ આખરે એનાથી- ભૈજે 

કે એશ 'ડતોની છિ વત્તી વિશાલ થશે અને તેમની જીજ્ઞાસાવૃત્તિ 

' શ્રેચાગો। કરવા માંડશે. બીજા દેશે।માં ખેતી કેવી રીતે થાય છે તથા તે 

સ્થેતિ કેવી હોય છે તે તેમને કઠી અથવા વાંચી સ'ભળાવવાથી તેમ જ 

પણુ તેમને પાનો ચઢરો, તેએોાની આંખ ઉઘડરે અને તેમના જેવા 
પેઠે ખેતી ઠરવાની તેમની વૃત્તિ થશે. 


'એડૂતો, ધણા અગ્ઞાન છે અને તેથી ઘણી ઘણી વાતોનું જ્ઞાન તેમને આપ- 

». હવાની સ્થિતિ પર પાકને આટલો ખધેો આધાર છે; પરતુ ઢુવાની 

નામાં ચોક્કસ સાધન વિષે તેમને ભાગ્યે જ કાંઇ માહીવિ હોય છે. આપણે 

યા કોલેજોમાં જે વિજ્ઞાન શીખીએ છીએ તે ઘણુ' સ્વલ્પ તથા નીરસ હૈય છે. 

તત્ય જીવન જેડે તે ભાગ્યે જ સ'બ'ધ ધરાવતું હોય છે. એ જ પદ્ધતિએ જે ખેડૂ- 

વણે વિસ્ઞાનની માહીતિ આપવા યત્ન કરીએ તે। આપણે કદી સફળ થઈ શકીએ 

ડેષ્સતમાપક ( થ્સૌમીટર ) વાચુભારમાપક ( બેરોમીટર ) તથા આર્હ્રતામાપક 

યેમીટર) વગેરેના ઉપયોગથી ખેતીમાં કેટલી તથા કેવી સહાય થાય છે, વે તેમને 

ક્ષ કરી બતાવવું જોઇએ. આ ખધા ઉપાયોથી મહુનતના પ્રમાણુમાં પેદાશ વધારતાં 
.મને આવડશે અને તેથી તેમની ઉપજ વધી તેમની આથિ ઠ સ્થિતિ સુધરશે. 


' અનજ્તાનને લીધે ઉત્પન્ન થયેલાં તથા જડ ઘાલી બેઠેલાં મુસ'પને પરિણામે ગામ- 
ડાના લોક એકસ”પી ઠરી પોતાને વ્યવહાર કરી શકતા નથી અને તેથી સહકાર્ય ને 
લાભ તેમને મળતો નથી. તેએ જાતે વેચાણ! તથા ખરીદીએ ઠરે છે અને 
તેમ કરવામાં દલાલોને હાથે જ તેએ છેતરાય છે. ને આખું ગામ સ'પ કરી એક હાથે 
જ પોતાની પેદાશ વેચે તો બેશક વત્તા ભાવ ઉપજે. આવી સમજણુ એમ ને એમ 
પોતાની મેળે લેક્રેમાં આવવાની નથી, ખુદ્ધિપૂર્વક સવત અને અવિશ્રાંત પ્રયાસ કર્યા વગર તે 
ખની શકે એમ નથી. ઉત્તેજનથી, ઉપદેશથી, કુલાવીને, ટકોરીને અથવા બજી ફ્રેઇ રીતે, 

' નિત્ય કહી કહીને તેમને આ પ્રમાણે કરવા ઉત્તેજવા ન્તેઇશે તથા તેમનાં વૈર અને અણુ- 

વિશ્વાસ કેવાં ક્ષુદ્ર કારણાપર તથા સાંકડાં મનને લીધે થયેલાં છે તે બતાવી 
તથા તે છેડાવાથી થતા લાભોનું દિઝર્શન કરાવી એ પરિસ્થિતિ સુધારવાનો 
ખળ યત્ન કરવો જેઇરો., આ ખધી નકામી માથાફોડ કોણુ કરશે? પોવાનેોા 
માન'હ તથા મોજમજાહુ છોડી આ માથાફ્રીડીઉ કઢાજીપણું કાણુ સ્વીકારશે? 
મરે જેના હૃદયમાં પોતાની માતૃભૂ(મેને માટે વથા પોતાના દેશખધુએા માટે 
નિઃસ્વાર્થ પ્રેમ હશે તે જ આ દુષ્કર ભગીરથ પ્રયત્ન કરવા હિ' મત ધરશે તથા ઈશ્વરફૂપાથી 
સફળ પણુ થશે, ઈશ્વર આવાં નરરત્નો મોટી સ“ખ્યામાં આપણા અભાગી દેશમાં 
પેઠ્ઠા કરો ! 

જૌસમમાં ગાસડાંએમાં મોટી અડચણુ એ હોય છે ક્રે લોકોની પાસે ખેતીને માટે 
તથા સરકારધારો ભરવા માટે રોકડ નાણુ' હોતું નથી અને તેથી તેવે સમયે તે નાણાં 
ધીર ના અહેશાનસાં આવી જાય છે, અને પોતાનો પાક એછે મૂલ્યે તેને ખડીવાળે 


છે? ઓ સુશ્ફેલી ટૂર કરવા માટે એ જરૂરતનુ' છે કે ખેડૂતેટ: 

મ'ડળની પાસે કાંઇ થાપણુ હોવી જોઈને કે જેમાંથી તે ધોર". 

ખેતરની ખર્ચ ખાદ કરતાં રહેલી રકમમાં બીજા ઉશેરા કરી એક * 

જેઇએ કે જે સમય જતાં મોટી કરી શકાય, આ બેંકે ખેતીને માટે 

ભરવા માટે ઘણે નનૂજ વ્યાજે ખેડતોને નાણાં ધીરવાં જેદ્એ, સાંસારિક 

માટે નાણાં ધીરવાની પૃથા બેંકે રાખવી નહીં. આ પ્રમાણે ધીરેલાં નાણ 

વરીકે ખેડૂતનો પાક રાખવો જોઇએ અને ખને ત્યાં સુધી તેના પ્રમાણ 

પીરવાં જેઈએ. આને અર્થ એ કે ખેડૂતને નાણાં ધીર્યા' હોય તેનો * 

મારફૂત વેચાય તથા જે વેચાણુ કિંમત આવે તેમાંથી ધીરેલાં નાણાં વ્યાજ 

કરી આક્ીની રકમ ખેડુતને આપી દેવી, સાંસારિક ઠામ માટે નાણાં જ્યા 

ચોગ્ય જણાય ત્યાં પેલા મ'ડળના સભ્યોએ ખાનગી ઉધાર રકમ તરીકે આપવ 

કરવાથી ભણેલા તથા જેને માટે પોતાના મનમાં સારો મત છે એવાના ઉપ' 
સલાહથી ચોગ્યતા પૂર્વક જ જેઇતો ખર્ચ કરવાની ટેવ ખેડતોને પડશે. 
સહકારી બેંકોની સ્થાપનાથી સહકાર્યનું રહુસ્ય--પાતાની જવાબદારી અ 
જવી એ તત્ત્વ પ્રજામાં આવી શકશે નહીં; પરંતુ આવા સુગ્યસ્થિત તથા સહુ 
યત્નોથી જ સુધારો થવાની આશા છે. ક્રેટલેક સમયે જ્યારે અગ્રુક ગામના ખેડત 
પોતાની જવાબદારી સમજતા થાય ત્યારે તે બૈકતે સહકારી બૅકનું સ્વરૂપ આપી 
દેવુ' જેઇએ. વળી આવી બેંકોએ માત્ર ધીરધારના જ મધ્યબિ'જુઓ નહીં પરતુ 
મેતીવાડીના શિક્ષણુનાં તથા તે સ'બ'ધી માહીતિ આપનાર સ'સ્થાએ। થવી જેઇએ. 
સારાં હોર, બી તથા એ જારે, પાણીના રે'ટ, પપ વગેરેની માહીતિ તથા તેમને 
ઉપચેગમાં લાવતાં થતા ખર્ચના અડસટ્ટા તે બે'કે લોકોની જાણુ માટે તૈયાર 
રાખવા જેઈએ. વળી જે ખને તો કેટલાંક એજારો, ખી, સારા પાઠકના નમૂના, 
પાઠકને લાગુ પડતી જીવાત તથા રોગની માહીતિ આપનારા નમૂના, તથા રે'ટ, પ'ષ 
વગેરે સાધનોના નસુનાનું એક નાનું' સંગ્રહસ્થાન આ બૅક જેડે હોવું “નેઇએ. જા 
આવી બક લે।કપ્રિય થાય અને પ્રમાણિક વહીવટથી લોકના વિશ્વાસનુ' પાત્ર બને 
તો આખા ગામને! અથવા કેટલાક ગામોનો માલ બૅકની મારફત વેચાય. આને 
લાભ એ થાય કે હાલમાં એલાહેદ્દા વેચાણુ ડરવાથી ખેડૂતો! દલાલોથી છેતરાય , 
છે તથા એક ધણી ઓછી તે! બીજે ધણી વત્તી કિ'મતે તેવે ને તેવો માલ વેચી 
આવે છે, એમ ખનવા પાસે નહીં', પરતુ યોગ્ય તથા હોશિયાર માણુસોની સહાયથી, 
વત્તામાં વત્તા બજાર ભાવે, સારે નફે તે બધો માલ સીધો મોટી પેઢીએ જેડે વ્યવસ્થા 
ઝરી વેચી શકાય, વળી આવી સોઢી સ'સ્થા હોય તો ચાલુ ભાવની ચોઝ્કસ માહીજ્નિ 
પણુ તારો તથા મારફૂતીઆઓથી મેળવી શકાય અતે તેથી મકમપણે સારે ભાષ 
લઇ વેચવાનુ' ખની શકે. '* 


જે આવા યત્નોથી લેકે સુધરે તો ખધા ગામના લોઠ ભેગા મળી પોતાનું જીન પથ 
ઉભું કરી શકે.. હાલમાં કેટલાક અકસ્માતથી પૈસાદાર થઇ પડેક્ઞા પનીકેકટજીન 


હતા પેદા કરે છે. જે ગામલેકનું પાર્વીનું જ 

«ત જ મળે. પણુ જીન કહાડવામાં જેઇતો પૈસે! 

વારે તેમની આર્થિક સ્થિતિ સુધરી હાય તથા તેમની 

«ઝુ હાય ત્યારે. હુવે આ વિષે વિચાર કરતાં બે સોટી અડચણે। સુજી 

પ્રમાણિક વહીવટ કરનાર આદમીએ સેળવવાની તથા બીજી નીપજતા 

ડેચણી કરતી વખતે તકરારો ઉભી થવાની, ગામડાના લોકે! માંથી જ જીન 

[થા જીનનો વહીવટ કરો શકે એવે! તેયાર થચેલેો આદમી ભાગ્યે જ મળી 

નેથી કોઇ સદ્વૃત્તિવાળા તથા ઇશ્વરપરાયણુ ખુઠ્ધિથી પ્રમાણિકંપણે વહીવટ 

વો માણુસ અથવા મ'ડળ પ્રાસ થાય તે જ આ ખની શકે એમ છે. આવા 

ખથવા મ'ડળને હેતુ ખેવા હોવો જોઈએ કે જ્યાં સુધી ગામમાંથી ફેણ 

1ર થાય ત્યાં સુધી ગામના જ હિત અર્થે તેમના તરક્થી તેણે વ્યવસ્થા કર- 

પતે તે સમયમાંથી ગામની ઉછરતી પ્રજામાંથી એ કામ કરી શકે એવા માણસો 

ગાના છે. વળી આવા મ'ડળે તેવા વહીવટમાં હોશિયાર હાય એવા માણુસોની 

, ૯.ઈ સકળતાથી વહીવટ થઈ શકે એવા ઉપાયો ચોજવા જેઈએ, અને તે 

1 કેઇ યોગ્ય યુવકને જેડે રાખી તેતે તે કામમાં વ્યવહારિક શિક્ષણુ આપી 

ધો કરવો જોઈએ. ખીજી અડચણુના પ્રસંગમાં એટલું જ કરવું બસ થરે 

, આ પ્રમાણે આખા ગામના પૈસાથી ઉભા કરેલા જીતમાં અથવા ખીજી કોઇ સ'સ્થામાં 

જે કાંધ ઉપજ થાય તે કહાડેલા પૈસાના પ્રમાણુમાં બ્ડેચી લેવી તથા મુલ ઉત્પન્ઞમાંથી 

અસ્રુક ભાગ ગામનાં સાર્વજનિક કામો! માટે જ એલાયદેો કાઢી રાખવો. એ ભ'ડાળમાંથી 

ગામની સ્થિતિ સુધારવી, ગામમાં તથા ગામની આસપાસ ગ'દા પાણીનાં ખાબાચીઆં 

ન ભરાઇ રહે તથા સાર। મુવા ખોદાય તથા પ્રયોગનાં ખેતરો નીભાવાય ઈત્યાદિ ઉપયોગી 
કામો! કરી શકાય. 


આગળ જવાં ઘણાં ગામડાંએ ભેગાં મળી પોતાનાં ખેતીવાડી મ'ડળે, પ્રદર્શ નો, 
'સગ્રહુસ્થ્રાતો તથા પ્રચોગક્ષેત્રો, ડેરીએ વગેરે સ્થાપી શકે અને એ રીતે પોતાના રાજ્ય- 
કર્તાના કાર્ય નો ભાર કંઇક અ'શે એછે કરી દેશની ઉપજ વધારી રશફે. 





છ. 

આ ચોપાનીયુ જુબાઇ ન. ૯૩ ચી'ચપોક્લી પરેલ રોડ પર લેડી નીર્થકોટ હિન્દુ ખર્ફ નેન 

કે. એન. સેલર પ્રેસમાં ધૉડીબા નારાયષ્કુ વનારસેએ છાપ્યુ' અને છેમ્ટાલાલ / 
આદલકૃષ્છુ પુરીએ વડોદરા મેઇલ ટ્રેનીંગ કૉલેજમાંથી (પ્રસિદ્ધ કર્યુ. 


